FILIPINO MAGAZINE 


E 
E- 
NG 
CE 
Canlb 
CE 


ISSUE 22 Caysio Ng GAL saa) dainla Nf A5 spa] Alma Gulo 


ANG PAMUMUNO 


Ang pamumuno ay isang puwersa 
kung saan sa pamamaraang 
walang nakakabatid ay dumadaloy 
sa pagitan ng mga lider at mga ta- 
gasunod. Ito ay magtulak ng mga 
tagasunod upang ilabas ang kanil- 
ang mga lakas na may pagkakaisa 
tungo sa nabubuong pangkalaha- 
tang layunin. Ang paggawa tungo 
sa isang layunin at ang pagkamit 
nito ay nagbibigay-kasiyahan sa 
mga lider pati na rin sa mga ta- 
gasunod. 


IMPLUWENSYA 


NG PINOY SA KUWAIT 


BATHALA 


NG KALAWAKAN 


@ LALA! ULAT! 13GB]! |5 al] 
sa Kuwait Philippine Cultural Center 


UPANG TAYO'Y MAGKILALANAN -:: 23) Lei! PEYAPEYEA 


| 1999 indd 1 @ 
" 


5/2/10 7:21:45 PM | 


Baa o 


| LIBRENG MGA PAGAARABESIA 
KPCCEN TI En 


ARABIC @ KUWAITI DIALECT 
For Men, ever Bo rsday, 7:00-8:00pm, Friday 2:30-4:00pm 
For Women, every Friday, 9:30- 11:00am 


BASIC MASSAGE THERAPHY SEMINAR 


For Women Only 
@ Every Friday, 8:00-9:30am @ 


READING QUR'AN WITH TAJWEED 


For Men, every Thursday, 6:00 to 8:00pm 
For Women, every Thursday 48 Friday, 5:00 to 8:00pm 


FOR REGISTRATION, CALL KPCCENTER 


Tel. 24712574 ext. 111 (Women), 102 (men) 


[@. re la OLA! (KUWAIT! aug AI! j5 poll 
sa Kuwait Philippine Cultural Center 


UPANG TAYO'Y MAGKILALANAN -:: 3) Levi] PEVAPEYE! 


| | 1999 iindd 2 S 5/20 7:21:48 PM | | 


I 


| | 1999 .indd 1 


Mohammad Ismail AI-Ansari 


Ullessis Ahmad Yusuf Abaya, Sr. 


Joselito Tabing 
Joshua Barbas 
uaya 
Abdul Qadir Laja 
Ust. Abubaidah Salud Satol 
Ust. Marouf Baraguir Ali 
Ust. Wahibie Tamama 
Mailyn Rodriguez 
Usta. Pahima Guiabal 
Usta. Halima Mantawil 


Ust. Marouf Baraguir Ali 
Ust. Muslimin Palami Bhiruar 
Bro. Muhammad F. Sumaway 
Bro. Ahmad Yusuf U. Abaya 

Usta. Halima Mantawil 


Nader Bellal 


KPCCCenter 
Farwaniya, Block 1 
Street 74 corner Street 72 
Building 12, Floor 8 
Phone (965) 24712574 
Fax (965) 24712574 (102) 
Hotline: 97802777 
www.kpccenter.com 
Email: pagusapan@gmail.com 


Khalid Abdullah Al-Sabea 
Shk. Abdulhadie Gumander 


Ust. Marouf Baraguir Ali 


Usta. Halima Mantawil 


ONCY19 daleall 33) Aumuba 
Zukhruf Advertising Agency 


publication ng KPCCenter. Ang Kuwait Philippine Cultural Center 
ay isang kalipunan, isang kongregasyon, at isang center kung 
saan nagtatagpo ang mga layunin para sa kaunlaran sa pamamagitan 
ng pakikipag-ugnayan sa mga Filipino sa Kuwait, ano man ang kanilang 
relihiyon, tribo, at kasarian. Ang layunin nito ay upang makapagtatag ng 
isang sentrong pangkultura at pang-edukasyon upang tangkilikin ang lahat 
ng maiinam na kultura at mga anyo ng edukasyon. Ang KPCCenter ay 
bumabatay sa mga katuruan, mga kahalagahan, at mga kaugaliang pang- 
Islam. Ito rin ay nakikipagkasundo, at lahat ng mga gawain nito ay sa 
pamamaraang tuwiran at katamtamang pakikitungo, na nag-aanyaya sa 
lahat ng mga relihiyon at mga sektor upang sama-samang makapagtatag 
ng bukas na mga talakayan tungkol sa lahat ng aspeto ng pamumuhay. 
Ang mga nilalaman, pananaw at mga opinyong nailathala sa magazine 
na ito ay di kailangang kumatawan ng KPCCenter, kahit pa ito ay isinulat 
ng isang empleyado nito. Ang lahat ng pagsisikap ay ginagawa upang 
maiwasan ang pagkakamali sa mga impormasyong nilalalaman ng 
mga artikulo, ngunit, walang pananagutan kahit anuman ang maaaring 
ipagpalagay sa magazine na ito o sa tagapaglathala nito, ang KPCCenter. 
Para sa mga komento at mga katanungan, magpadala ng e-mail sa: 


A ng Pag-usapan Po Natin! Filipino Magazine ay ang monthly 


pagusapan@gmail.com 


TANONG AT SAGOT 


lamg Jigaw 


MINDANAO: 
TUKLASIN NATIN PAYA 


UPANG TAYO'Y 
MAGTAWANAN 


1o] [O 
ADVERTISING Original 6 Months Yearly 30Y0 
RATES Rates 200 Discount 
KD Discount KD 
Regular Full Page 100 80 T0 840 
Half Page 50 40 35 420 
Quarter Page 25 20 17.5 210 
Inside Front Cover Full Page 150 120 105 1,260 
Inside Back Cover Full Page 150 120 105 1,260 
Back Cover Full Page 200 160 140 1,680 
Center Spread Pages 200 160 140 1,680 
For more information, call 24712574 ext. 109 
ANG PINUNO BATHALA NG 
a KALAWAKAN Hr? 
ANG PAMUMUNO BISAYA 
PAWEN blu 293 
MAKI-ALAM! BASA A MORO 
Impluwensya ng Pinoy sa Kuwait 2 
CL 9SI| GB GAAN SG 9294 A33 
NU Aygpa?l RAID! pilas PANGKALUSUGAN””7 . 


5/2/10 7:21:48 PM | | 


l-5-5-B “ “O0ym 


tditor's Note 


Ullessis Ahmad Yusuf Abaya, Sr. 


aw ay isang lider kung mayroong isang tao o mga taong 
sumusunod sa iyo. Sila yaong mga taong nakikinig sa iyong 
mga simpleng payo at sumusunod sa iyong halimbawa. 
Mula sa simpleng pagiging isang lider sa iyong tahanan at sa 
iyong komunidad, hanggang sa pagiging lider ng isang bansa, 
ito ay mayroong maraming mga anyo at hugis, ngunit kadalasan 
ito ay nagsasangkot sa pamamahala ng mga tao - isa sa 
pinakamahirap sa lahat ng mga gawain. Ito ay nangangahulugan 
ng pakikipag-ugnayan at panggaganyak ng iba na umaksyon 
upang makamit ang isang karaniwang layunin. Ang lider ay 
tagapagtayo ng layunin. Nakukuha niya ang kusang pagsang- 
ayon ng iba upang makikipagtulungan tungo sa layunin. 
Ibat-ibang katangian ang ibat-ibang lider. Mayroong itinalaga 
nila ang sarili at nakatutok sa mga layunin. Sila ay nagtatrabaho 
ng husto, at umaasang gayahin sila ng kanilang mga koponan. 
Sila ay naniniwala na ang trabaho ay mahalaga, at dapat 
itong gawin ng tama. Pinahalagahan nila ang tradisyon - ang 
dating mga pamamaraan ay mga paraang napatunayan na, at 
hindi gaanong pinapansin ang mga bagong ideya maliban na 
lamang kung talagang napatunayan na mayroong potensyal. 
Mayroong lider na sabik sa kanilang pangako sa mga 
nasasakupan, at may malakas na pandama para sa komunidad. 
Mayroon silang demokratikong estilo ng pamamahala, na 
pinapahalagahan ang kakayahan ng mga empleyado at mga 
manggagawa ng koponan. Malalawak ang kanilang mga 
pananaw, at may kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba. 
Mayroong mga lider na nakikita ang malaking larawan pati na 
rin ang pagiging kumplikado ng mga detalye. Matagumpay sila 
sa kanilang mga diskarte. Pinagsamasama nila ang husay ng 
pag-iisip, talino sa paglikha at disenyo sa mga tungkulin ng 
pamumuno. Sila ay nananaliksik at pinag-aralan ang katibayan 
at mga konsepto, patuloy sa paghahanap para mapapabuti ang 
pagtatrabaho gamit ang dunong at talino. Ang mga katibayan 
at mga impormasyon ay mahalaga para sa kanila, at hindi 
gaanong pinapansin ang silbi ng damdamin at relasyon. 
Mayroongmga lider na nakasentro saaksyon. Ang pangangasiwa 
at organisasyon ay umiiral upang gumawa ng aksyon. Sila yaong 
mga tagapaglutas ng mga malalaking problema. Nangunguna 


sila sa pamamagitan ng pagbigay ng mga halimbawa, at 


nagtatakda ng mga pamantayan na kailangang sundin. Ang 
kanilang estilo ay ganap na awtoritaryan at pabigla-bigla. 
Naiinip sila sa mga sumasalungat sa kanila at umaasang ang 
kanilang mga direksyon ang sinusunod. Tinatanggap nila 
ang mga pagbabago, at naniniwala sila na ang mga lumang 
pamamaraan ay maaaring mapapabuti. Para sa kanila, ang 
isang bagong proyekto ay pakikipagsapalaran, isang hamon 
ngunit may dalang saya. 

Ang bawat lider ay kumbinasyon ng lahat ng mga katangiang 
nabanggit. Ang kanilang mga estilo ay maaaring kumbinasyon 
ng kanilang mga pangunahing lakas. Ang isang matalinong 
lider ay naunawaan ang lakas at kahinaan ng kanyang personal 
na mga estilo ng pamumuno at ginagamit ang mga miyembro 
ng pangkat na may iba't-ibang mga estilo upang magkaroon ng 
balanse at higit na kahusayan sa pagtupad sa napagkaisahang 


mga layunin. 


May problema ka ba 
sa iyong Laptop? 


Free Diagnosis! 


e No Display 


e Slow Respond 


e@e All kinds of Software # " 
and Hardware Problems 


Huwag nang Mag-alala! Sagot 
ng CITC ang Problema Mo! 


Laptop Repair 


CITC Computer Information Technology Centre 


Tel.: 22403408 - 66001263 Kuwait City 


| | 1999 iindd 2 S 


@26-UPNPONAIN 


5/2/10 7:21:49 PM | | 


ng pinuno ay isang lingkod. Upang magpasimuno, 

kailangan nating. malaman kung paano 

sumunod. Ang pinuno ay isang katulong, isang 
tagapagbalita, isang boses para sa marami. Ang mga ito 
ay mga halimbawa ng mga serbisyong binigay natin sa 
para sa ating koponan kapag humantong tayo sa kanila. 
Inaalis natin ang mga sagabal upang magawa nila ang 
kanilang mga trabaho at magluningning para sa buong 
grupo. 
Kung makilala natin ang ating mga tungkulin bilang 
tagapaglingkod at tagasunod ng ating grupo at 
nagsisikap upang gawin itong malinaw sa kanila na 
tayo ay nasa isang katayuan lamang ng isang mayroong 
kapasidad na mamuno upang gawing mas madali para sa 
kanila ang kanilang mga tungkulin, hindi sila kailanman 
makaramdam ng pagbabanta sa ganoong pamumuno. 
Walang kumpetisyon o pang-aapi. Sa ganitong istilo 
ng pamumuno ay hindi ka darating sa harap ng linya, 
nagniningning at mayroong pagmamataas habang 
kinukuha ng lahat ng kaluwalhatian. Bagkos ang iyong 
buong koponan ang tatanghalin doon ng sama-sama at 
dahil dito magkaroon ka ng higit pa sa paggalang mula 
sa iyong mga tagasunod. 
Kung ikaw ay may pagnanais, maaari kang maging isang 
epektibong lider kung gusto mo. Ang isang mabuting lider 
ay nahuhubog sa pamamagitan ng walang kataposang 
pag-aaral, edukasyon, maraming pagsasanay, at mga 
karanasan. Ang pagiging isang lider ay isang proseso 
kung saan ang isang tao ay may kakayahang mang- 
impluwensya ng iba na gawin ang isang layunin at 
kakayahang dalhin ang isang organisasyon sa paraang 


| | 1999 .indd 3 


mas nagkakaisa. 

Kapag ang isang tao ay magpasiya kung siya ay 

rerespeto sa iyo bilang isang lider, hindi siya nag-iisip 
tungkol sa iyong mga katangian, sa halip, tinitingnan 
niya kung ano ang mga ginagawa mo at dito niya 
maaaring malaman kung ikaw ba dapat bigyan ng 
kanyang respeto. Ginagamit niya ang obserbasyong ito 
upang malaman niya kung ikaw ba ay isang kagalang- 
galang at mapagkakatiwalaang pinuno o isang taong 
makasarili na ginagamit ang lamang kapangyarihan 
upang magmukhang mabuti at makakuha ng promosyon. 
Ang mga lider na makasarili ay hindi mabisa dahil ang 
kanilang mga empleyado ay susunod lamang sa utos nila, 
ng walang pagtatalima. Maaaring magtagumpay sila 
sa maraming mga lugar dahil naipakita nila ang isang 
magandang imahen sa mga mas nakatataas sa kanila 
ngunit kapalit ng pagkalugi o kapinsalaan ng kanilang 
mga manggagawa. 
Ang isang batayan ng mabuting mamumuno ay ang 
kanyang marangal na karakter at walang pag-iimbot 
na serbisyo sa inyong organisasyon. Sa mata ng mga 
tagasunod, ang iyong pamumuno ay ang lahat ng mga 
bagay na ginawa mo na nagdudulot ng epekto sa mga 
layunin at ikabubuti ng organisasyon. May tatlong 
pangunahing mga bagay na humuhubog sa isang 
mabuting lider. Una ay dapat na ginagawa ng isang lider 
kung ano ang kanyang itinuturo. Ang pangalawa at dapat 
niyang tingnan at pangalagaan ang mga nakapaligid sa 
kanya. Ang pangatlo ay dapat may kakayahan siya upang 
bumuo ng iba pang mahusay na mga lider. (UAYA) 


PAG-USAPAN PO NATIN: 


MAY 2010 


5/20 7:21:51 PM | | 


NY” Uu“ 


| | 1999 .indd 4 


u-  Wam 


5/2/10 7:21:53 PM | | 


| | 1999 .indd 5 


ng liderato o pamumuno ay tumutukoy sa proseso ng pagpapagalaw ng mga tao sa isang nakaplanong 
direksiyon sa pamamagitan ng panggaganyak upang sila ay kumilos sa paraan na walang sapilitan. Ang 
mabuting pamumuno ay nagpapagalaw ng mga tao sa isang direksyon tungo sa kanilang pinakamahusay 
at pang-matagalang interes. Ang direksiyon ay maaaring pangkalahatang pakikipag-ugnayan sa mundo o isang 
partikular tulad halimbawa ng paggawa ng isang pagpupulong na umaakma sa mga isyu. Kahit anong mangyari, 
ang pamamaraan at ang hangarin ay alang-alang sa kapakanan ng mga tao na kasangkot sa isang totoo at pang- 
matagalang diwa. 
Ang pamumuno ay parehong isang tungkulin at isang paraang makabighani sa iba. Ang lider ay isa ring miyembro 
ng grupo ngunit binigyan ng isang tiyak na posisyon at inaasahang gampanan niya ito sa paraang kaalinsunod sa 
nasabing posisyon. Siya ay inaasahang gumamit ng impluwensiya sa pagbabalangkas at pagsagawa ng mga layunin 
ng kanyang pangkat. Ang isang matapat na lider ay hangdang magpasimuno at hindi yaong taong gawin ang lahat ng 
pandaraya makamtan lamang ang inaasam-asam na pwesto. 
Ang pamumuno ay isang puwersa kung saan sa pamamaraang walang nakakabatid ay dumadaloy sa pagitan ng mga 
lider at mga tagasunod. Ito ay magtulak ng mga tagasunod upang ilabas ang kanilang mga lakas na may pagkakaisa 
tungo sa nabubuong pangkalahatang layunin. Ang paggawa tungo sa isang layunin at ang pagkamit nito ay nagbibigay- 
kasiyahan sa mga lider pati na rin sa mga tagasunod. 
Ang pamumuno ay nagbibigay at kumukuha ng katangian mula sa media at mula sa kapaligiran kung saan ito tumatakbo. 
Hindi ito gumagana sa isang ispasyo na walang kalaman-laman, ngunit sa isang kapaligiran na binubuo ng maraming 


mga saligan at sangkap. Ang mabuting pamumuno ay patuloy na aktibong umiiral. Ito man ay maaaring magbago ng 


antas, lakas, o lawak, ngunit hindi ito kusang nabubuhay at biglang namamatay.( UAYA) 


BS 5/2/10 7:21:54 PM | | 


LINVMIAN 


1999 .indd 6 


Po JU CANTON PONTIN 


Maki-ALAM! 


Ni Joshua Yusuf Barbas 


Impluwensya ng Pinoy sa Kuwait 2 


Ilan sa mga ibinahagi sa atin 
ng mga kababayan hinggil sa 
kani-kanilang mga karanasan 
at masasabi tungkol sa ating 
napiling “topic: Ang mga 
impluwensya dito sa Kuwait. 
N Ito na ang ating pangalawa al 
karugtong na kwento ngayong 
buwan ng Mayo. 
Para sa isang kababayan nating Cebuana na si 
Leny, Roman Catholic at mahigit 2 years na rin sa 
Kuwait, naka-destino bilang staff nurse sa isang 
Government Hospital sa Andalous at nag-aalaga 
ng mga pasyenteng inatake o na-paralyzed ang 
katawan. Para sa kanya deritsahang sagot al 
inaming “Panget sa Kuwait! Niloko lang kami 
ng aming agency, sa pasahod at mga benipisyo 
ay “di akma sa kung ano ang napagkasunduan 
sa Pilipinas. Kaya nagpa-planong “di na mag- 
renew ng contract dito at uuwi na lamang para 
maghanap ng chance sa ibang bansa at baka may 
mas magandang opportunity. Dati-rati kung nurse 
ang maririnig 0 mami-meet mo, agad na iisipin 
magandang katayuan an5 trabaho na propesyon 
at sa sahod nila, pero ngayon iba na ang 
sitwasyon, sila ay under agency, kinokontrol ang 
sahod nila at sure may bawas ito pati allowances 
na kahit pa maganda at malaki ang bigay ng mga 
Ministry kung saan sila naka-assign na hospital. 
Kaya kadalasan sumasama ang loob nila, pero 
ang mali dito at dapat sisihin ay ang company 
na kanilang kinabibilangan. Kaya “nga ang 
trato at karapatan nila ay natatapakan sa kabila 
ng mga pagsisikap at sakripisyo na kanilang 
pinupuhunan. Isa din sa naging kaibigan at 
kakilala niya sa loob na na-aasign din sa ospital 
ay ang Maintenace and Utility Staff or Porter 
ang tawag Sa position ni Sister Beverly, 7th Day 
Adventist ang relihiyon, di tubong Marbel, South 
Cotabato, mahigit na ring 2 years sa Kuwait, 
single at available ika "nga. Naka-impluwensya 
sa kanya dito ay natutunan niyang makakain ng 
mga “di nya kinakaing pagkain sa atin tulad ng 
carrots, bell pepper, gargee!, chapatti, khubboz at 
iba pa. Magkatulad sila sa sinapit ni Sister Leny 
sa usaping sahod at mga benipisyo na kontrol ng 
kani-kanilang agency, pinuna din niya ang ilang 
karanasan na maging ilan sa mga kababayan ay 
nagagawang manloko ng kapwa kabayan lalo 
na sa usaping pera. Para sa kanya mas masaya 
ang “Pinas kaysa dito na kahit na mahirap doon. 


“Yan ang share sa atin na hataw sa pagwo-work 
madalas ay 2 shifts ang kanyang ginagawang 
duty kahit na mahirap, gutom, pumapayal na at 
pagod lagi pero kailangang ma-hit ang dobleng 
sahod ang matatanggap na sahod at nang may 
maitabi kahit kaunting pera para sa mga plano sa 
future. Maraming salamat sa ating mga kapatid 
na ito sa kanilang mga naibahagi sa atin. 
Tubong-Lucena, Quezon naman ang kapatid 
nating si Alvin, at 9 na buwan pa lamang sa 
Kuwait, 27 years old at may-asawa nasa atin. 
Simpleng tugon hinggil sa buhay dito, sa obserba 
nya'y madasalin ang mga tao dito at pala-kibo sa 
kapwa. At dagdag pa niya may ilan din namang 
lahi dito na extreme 0 malala ang pag-uugali. 
Pero sa kabuuan mas higit para sa kanya ang 
positibong impluwensya sa Kuwait, mas higit 
niyang natamo at napapahalagahan sa ngayon 
ang relasyon niya sa tunay na Diyos, na hindi 
tulad noon parang normal lamang kahit hindi ka 
magdasal 0 magsimba ay ayos lang, sa maikling 
panahon pa lamang niya dito ay kanyang tanggap 
na ang Islam at ganap na siyang Muslim sa 
ngayon at tinatawag na siyang Abdullah. Salam 
kapatid! 

2 taon naman sa Kuwait at dating 10 years 
nagtrabaho sa Saudi si Francis, sa kanyang 
opinyon kung sa KSA ay maraming bawal at 
mahigpit pero naglipana pa din doon ang mga 
patagong mga sugalan at bisyo, pero dito sa 
Kuwait ay iba ang kinakaabalahan ng mga 
Kabayan natin ang usaping relasyon, asawa, 
live-in, diborsyo, kabit, kasal “nga pero pang- 
Kuwait lang, usapan na pag-nagkita sa “Pinas 
balang araw, ay hindi magkakakilala. Isa itong 
nakaka-impluwensya para sa kanyang pananaw. 
At spoiled talaga ang mga Kabayan natin sa 
ganitong sitwasyon. Madalas makikita na ang 
Kabayang Pinay ay may kasa-kasamang ibang 
lahi, madalas iba ang interpretasyon ang babalot 
sa isip ng mga mapanghusgang-tao at maging 
mga Pinoy, well likas sa atin ang mapagpuna 
kaya pati matinong pagsasama na magkaibang 
lahi na kasal ay nadadamay. At payo pa niya ay 
alisin sana ang mga sobrang luho ng Pinoy dito, 
utang ng utang, dapat sana'y maging mapanuri, 
handa at maalalahanin din sa ating kinabukasan. 
Hinagpis naman niya ang status bilang OFW na 
may problema sa dating employer na may plano 
siyang humabol at magkaso sa sho'un sa dahil 
sa karapatang mai-release siya at magka-visa 


5/2/10 7:21:55 PM 


na ng legal. Nawa'y dasal nating maiayos ang 
dokumento ni Francis. Salamat sa kapatid na 
Kiko sa kanyang ibinahagi. 

Simple lamang salita at puna ang ibinahagi sa 
atin ni Nur na impluwensyang usapin para sa 
kanya dito, sa positibo ay naging mas mature 
siya sa buhay, sa negatibo naman ay mas naging 
magagalitin at malakas nang magsalita ngayon, 
hindi tulad noong mahinahon lamang ang 
Maguindanawang kapatid nating ito na 4 taon 
nang naninirahan sa Farwaniyah, at malapit 
lamang ang pinapasukang trabaho, para sa 
kanya mas mataas ang respeto dito ng kapwa 
tao sa isa't isa kaysa sa atin. Isa namang 5 taon 
nang OFW sa Kuwait si Jorge 0 mas kilala sa 
pasaporteng pangalan na Fisaa Muhammad, 
Balik-Islam, Merchandiser sa isang matatag al 
kilalang pinapasukan, sa usaping impluwensya 
para sa kanyang pananaw lalo niyang natanto 
at naliwanagan sa sarili na mali ang kaniyang 
pag-aakala sa usaping Halal, ang mga puna at 
maling inihahayag ng mga media hinggil dito 
maging sa relihiyon niya noon at sa inaaniban 
na niya ngayon, para sa negatibong pananaw 
naman “di siya umaayon sa ugali na may 
katagalang magplano 't mag-desisyon ng mga 
tao dito, ang iba ay hindi maunawain sa iba. 
Payo niya sa mga kabayan, huwag maging 
maluho sa buhay, kung hindi naman kayang 
tutukan (ang bayarin). Maging masinop sa 
perang pinaghirapan. Bro” hanga kami sa 
pananaw mo. 

Para naman sa kabayan nating Ilokano at 6 

na taon na rin sa Kuwait, ang ating kaibigang si Max Torres 
ayon sa kanya hinggil sa usaping ito, noon ang layunin lamang 
niya sa buhay ay para maiahon sa buhay ang mga umaasa sa 
“Pinas at mahanap ito dito sa Kuwait para sa pagbabago ng 
kalagayan ng yugto ng kapalaran. Higit na nakita niya ang 
mas magandang ugnayang pakikipag-kapwa-tao dito. Kahit pa 
tumaas ang standard of living dito, tulad ng bilihin, bayarin, 
upa, at ilan pang mga obligasyon. Para sa kanya mas higit ang 
positibong impluwensya sa buhay n'ya kaysa sa 2070 lamang 
na kinokonsidera niyang negatibong nakikita at napupuna dito 
sa Kuwait. 

Ang kapatid namang nating si Darius ng Salmiyah, na nagta- 
trabaho sa isang eleganteng Chinese Restaurant, tubong- 
Bulacan at 10 years na rin sa Kuwait. Para sa kanya ang 
positibo dito ay mas napaganda ang buhay niya, lumawak pa 
nang lalo ang pag-iisip n'ya dito. Sa negatibong aspeto naman 


ay iwas dapat sa mga bisyo at alak dito, kahit patago at bawal sa 
bansang ito ang mga gawain ito, talamak pa rin ang ating mga 
kabayan sa gawain ito. Sabi niya - walang nakaka-alam kung 
ano ang mangyayari sa ating kinabukasan, kaya kailangang 
mag-ipon at di mag-aksaya maging masinop at mapaghanda 
sa kinabukasan. Ito ang mga ginintuang mga pananalita na 
narinig natin sa ating kapatid na ito na pamilyado na rin sa 
buhay at mas matured na sa usaping pananaw bilang OFW. Bro 
isa kang huwaran at dapat kang tularan. 

Sa susunod na buwan ating abangan ang huling yugto at ilan 
pang mga piling-piling kwento at pananaw ng mga kababayan 
natin dito sa Kuwait, kaugnay sa napili nating usapin. Nawa'y 
naging inspirasyon natin sila sa buhay-Kuwait at bilang OFW 
na nakikipagsapalaran dito para sa mga umaasa sa kanilang 
suporta, sustento at pagtulong na mga kapamilya't kapuso sa 
Pilipinas. 


TRIVIA: Kung ang PILIPINAS ay Lupang Hinirang ang pambansang awit, na nilapatan ng himig at awit ni Julian Felipe 


noong 1898 na sinulat naman ni Jose Palma. At ito ay unang 


narinig noong unang Araw ng Kalayaan sa mga Kastila 


noong June 12, 1 898, ang KUWAIT naman ay Watany Al-Kuwait na sinulat ni Ahmad Meshari Al-Adwani, at nilapatan ng 


musika ni Ibrahim Al-Soula na inayos naman ni Ahmad Ali 
(Source: http://en. wikipedia .org) 


| | 1999 .indd 7 


at noong February 23, 1978 ay una itong na-i broadcast sa ere. 


MAY 2010 


PAG-USAPAN PO NUNGG 


5/2/10 7:22:00 PM | LU 


PAG-ARALAN ANG ARABIK 


AN ba N S,- 1Usta. Halima Mantawil, Asst. Executive Director, Women Section, KPCCenter 


NG 


- Lesson 12 
(V0: Magkakasama na titik | Magkakahiwalay na mga 
PANO Ka UUGAn pa TaDal0g Pagaaa aL N salitang Arabik a ng AN 


Gabi Lailon a mona 


/' 


NG 


| 


Araw Naharon F NIO 


co 


- a 
pa mapa EC 


Araw Shamson 


ra) 
Ng 


CS 


aga n 


Buwan Qamaron 


Bituin Najmon 


Mga Katinig 
Harakat 
Fathah - “a” 
halimbawa o - Ba 
Kasrah- “T” 
halimbawa OZ Bi 
Dammah “u” 
halimbawa o - Bu 


Ang Alpabetong Arabik 


Dhaal 3 


Faa a 


7f 
PI f 
NITO CE 


n Re dh Fi 3a 
Ne. 9Ah p 
eb tut. 


a 


Mga sagot ni Skh. Abdulhadie Gumander na 
itinala ni Bro. Abdullah Tabing 


Tanong At Sagot 
FHDFILI NG MHINAM NH 
| LIDER 


Tanong: Ako ay isang masugid na taga-subaybay ng inyong column na tanong at sagot sa pag-usapan po natin Filipino magazine 
at dahil napapanahon na ang halalan sa ating bansa, ako ay naguguluhan sa pagpili ng magiging lider o pinuno ng ating bansa, 
kaya ako ay sumasangguni upang magkaroon ng kaalaman kung ano ba ang pananaw ng Islam sa pagpili ng isang mainam at 
mabuting lider ng isang komunidad, ng isang bayan, o ng isang lipunan, o maging sa pangkalahatan? 

Sagot: Bismillah, wassalatu wassalamu “ala rasulillah, wa “ala alahi wassahbihi waba'd. Kapatid na nagtatanong sa pananaw 
ng Islam hinggil sa pagpili ng isang namumuno o kaya ay isang lider. Sa katotohanan ay isang mabigat at malaking usapin ang 
paksang ito, lalu na ngayon ay napapanahon ang eleksyon o halalan sa ating bansang Pilipinas. Subalit wala ring masama kung 
ito'y tatalakayin upang makapag-bigay linaw sa mga kapatid nating mambabasa, tungkol sa leadership sa Islam, gayon din kung 
ano ang katayuan natin sa pagpili ng sinumang dapat na mamuno. Sa legal politics sa Islam, ay mayroong dalawang bantog 
na pamamaraan sa pagpili ng namumuno. Ang unang pamamaraan ay ang pagluluklok sa pamamagitan ng kataas-taasang 
pamunuan (Ta'een). Ang ikalawang pamamaraan ay ang pagpili sa pamamagitan lamang ng mga taong napag-ukulan (Ahlul 
hall wal aq'd). Mayroon ding ikatlong pamamaraan sang-ayon sa ibang mga pantas sa Islam, ito ay ang pagpili ng buong 
sambayanan sa pamamagitan ng halalan katulad ng ginagawa sa Pilipinas at ng iba pang bansa. Subalit sa lahat ng pamamaraan 
nito ay kinakailangan na mausisa ang mga sistema, lalung-lalu na itong ikatlong pamamaraan 
sa pamamagitan ng eleksyon o pagpili ng buong sambayanan, sapagkat nagkakaiba ang lahat 
ng mamamayan na pumipili o bumoboto sang-ayon sa kani-kanilang pananaw o pagka-matapat 
sa pagpili, kung kaya hindi tayo makasisiguro na ang mapili ay kung sino ang nararapat, 
mainam at mabuting pinuno o lider. Maa-aring isang taong kilala ng dahil sa kanyang angkan 
ang mahalal, subalit wala siyang digridad at hindi dapat na siya ang mamuno. Maa-ari ding 
isang taong nakilala sa kanyang kagalingan ang mapili, subalit hindi naman para sa pagiging 
lider. Maa-ari parin isang taong kilala sa kayamanan ang mapili sapagkat magagawa niya @ 
ang lahat ng pamamaraan para siya ang mapili o mahalal, subalit hindi naman siya karapat- 
dapat. At maa-ari parin isang tao na matatag ang pananampalataya o pagkatakot sa Diyos, 
subalit walang kakayahan na ibangon ang bansa at harapin ang mga suliranin o kaya ang 
malalaking problema ng bansa katulad ng kahirapan. Kung ito namang kahirapan ang ating 
pag-uusapan na ang pinag-uugatan ay mula sa corruption, kawalaan ng trabaho, gyera o pang- 
loob na digmaan, higit na pagpapayaman ng mga may kaya, pang-aapi sa mga mahihirap o sa 
walang kaya, diskriminasyon sa pagpapaupo sa anumang posisyon at iba pa. Ang mabuting 
lider o pinuno ay yung kung sino ang makakapagbigay ng solusyon at labanan ang mga ito 
ng may katapatan sa puso, sa salita, at sa gawa. Isa pang kinakaharap natin ngayon ay ang 
matagalan at walang katapusang digmaan sa pagitan ng mga Muslim o mga Moro at ng 
mga hindi mga Muslim o ng ibat-ibang tribo sa Pilipinas. So, ang hinahangad nating maging 
pinuno ay kung sinuman ang makapagbibigay ng kalutasan nito at maipag-kakaloob niya ang 
kanyang sakripisyo alang-alang sa katahimikan, siguridad, kapayapaan ng bansa at matagalan 
o manatiling solusyon ng problema. Siya rin ang lider o pinunong makapagbibigay at makapag- 
kakaloob ng pagkakataon sa lahat ng mamamayan anuman ang kanilang relihiyon, tribo at 
kasarian, sang-ayon sa kanilang kakayahan at kapangyarihan para sa ikabubuti ng komunidad, 
lipunan, bayan at maging sa pangkalahatan. Mabubuhay niya ang pagsasaliksik sa kaalaman 
o0 karunungan at labanan ang kamang-mangan, at mabubuhay din niya ang pagsisikap para sa 
kaunlaran. Ang mabuting pinuno o lider ay may kayang mapaunlad ang bansa sa pamamagitan 
ng pagpapalabas ng mga nakatagong kayamanan, at pangangalaga sa kalikasan sa dahilang 
napaka-lawak ng ating kalupaan na hindi napapakinabangan, gayun din ang kayamanan na 
hindi nadidiskubri o kaya ay hindi napakikinabangan ng marami. Kaya sa kabuuan ang mabuting 
pinuno o lider ay dalisay, tapat, marunong, matapang, hindi makasarili, nagmamahal sa lahat 
at naghahangad ng kabutihan para sa mamamayan, at higit sa lahat ay hindi siya makasuporta 
o maging sanhi ng pagkakaroon ng pang-loob na digmaan o ang pagkawala ng katahimikan, 


siguridad at kapayapaan sa bansa. Ganyan ang namumuno o lider na dapat maihalal. Basahin 
- | I 


natin ang babala ni Propeta Mohammad, sumakanya ang kapayapaan: “Kapag naibigay na ang 
kapangyarihan o pamumuno sa sinumang hindi nararapat, hintayin muna ang Oras (ng pagka- 
gunaw)”. Kaya dapat maingat ang mga mambabatas sa sistema at ang mga mamamayan sa 
pagpili para mapalayo ang marami mula sa kasamaan, kapahamakan at pagkawasak ng lipunan 
o bayan. Si Allah lamang ang higit na nakakaalam. 


Para Sa nais magtanong, mag-email sa: joselitotabing@ gmail.com 


MAY 2010 


PAG-USARAN PO NING 


1999 indd 9 BS 5/20 7:22:06 PM | | 


karapatang 


Ang bangkay ng isang patay ay pinapaliguan at hinuhugasan ng 
husto upang maalis ang lahat ng mga marurumi at mantsa sa 
kanyang katawan. Pagkatapos na ito ay mapaliguan ay binabalot 
ito ng maputing tela (saput) at ipinapasok sa kanyang libingan na 
nakatagilid sa kanan at ang mukha nito ay paharap sa “Ka'abah”. 


Nagsasagawa din ng panalangin ang mga naglibing at mga 
nakipaglibing upang hilingin sa Allah ang kaligtasan ng kanyang 
kaluluwa, mula sa mga kaapihan, kapahamakan at kaparusahan sa 
loob ng libingan, at sa araw ng paghuhukom. 


Ang bilog na dulo ng isang malapad na kahoy na itinatanim sa dulo 
ng libingan, ay isang palatandaan na ang inilibing ay lalake, at babae 
naman kung ang dulo ng malapad na kahoy ay flat o pantay lamang. 


Ang mga kaanak at bisita ng namatayan ay dumadalaw na may dalang 
tulong na salapi, pagkain o anumang bagay na ikaliligaya ng mga 
ito, bilang tanda ng pakikiramay at pakikidalamhati. Ang mga bagay 
na ito ay makatulong din upang maibsan ang lungkot na kanilang 
nadarama sanhi ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Ito ang 
tinatawag na “ta'aziyah” o sa wikang Pilipino ay pakikidalamhati o 
pakikiramay. 


Hindi pinatatagal ang libing ng isang Muslim, at hindi ito nilalamayan 
na gaya ng tradisyon ng mga Kristiyano. Ang kamatayan ay 
malugod na tinantanggap ng bawat isang Muslim, bilang bahagi 
ng kapalarang itinakda ng Allah sa bawat may buhay sa ibabaw ng 
mundo. Ang pagkamatay na “Shaheed” ay siyang pinakamainam at 
pinakamaikling landas tungo sa Paraiso .(Ang kamatayang “Shaheed” 
ay nangangailangan ng masusi at malawak na pagsasaliksik upang 
higit na maintindihan ang tunay na kahulugan, lalo na ang mga hindi 
Muslim.) 


1999 .indd 11 [ 5/2/10 7:22:10 PM 


ke. 012I pA gg3N 5a | 


Kuwait Philippine Cultural Center 


3 ala ! Ga 


1999 .indd 12 FI 5/2/10 7:22:19 PM 
CI 


NEAR 
HARANA 


a 
ta 
ws 

CJ 

- 

cs 
EH 
S- T1) 

- 
Sang 
- 
U- 
C- 
o! 
- 
es 

C-! 

pg 

ia 


1999 .indd 13 


Ni Sister Sarah Mailyn Rodriguez 


Dakbayan sa Tagum ang unang class nga siyudad sa unang Kongreso Destrito sa Probinsiya sa Davao del 
Norte, Philippines nga nag-alagad isip Provincial Kapital. 

Walay opisyal nga nahisulat sa kahulugan sa Tagum, pero ang ieyenda nagasaysay kung nganong kani 
ginganlan ug Magugpo. Sa sinugdanan, ang Magugpo walay bisag-unsa kundi ang dako nga kalasangan, 
nga gipuy-an sa mga Mansakas, Manguangans, Mandayas ug ang Kalagans nga nagpuyo dapit sa mga 
barangays nga duol sa kabaybayunan. Ang pangalan nga Magugpo gikuha gikan sa lumad-ong pulong nga 
Mago, pangalan sa matuud nga kahoy. Ug ang Ugpo nangahulugan nga pinakataas. Sumala sa kasaysayan, 
ang mga lumad niadto, nagtago sa planggana ug tubig nga gikan sa suba sulod sa kalasangan nga naay 
pinakabaga nga tabon nga dili masidlakan sa adlaw. Ang sapa diin ang mga lumad nagahari gihapon, pero 
ang usa sa pinakabuhong nga preskong tubig karun patay na. 

Si ALFEROL, ang chairman sa House Committee sa local na panggamhanan, nag-aproba sa motion ni 
Congressman Renato Levista, Bise Chairman sa nahisgutang mga committee, sa pagdiklara sa Tagum nga 
mahimong Siyudad. 


Ang Tagum City adunay 23 ka barangay nga naay total nga kadak-on sa yuta nga nahimutang sa lainlain 
nga barangay. Ang Siyudad sa Tagum nahimutang sa SOUTHERN PART OF MINDANAO. 

Karun ang Siyudad sa Tagum daghan na makit-ang mga Malls ug nagkalainglaing mga Talan-awon nga 
maanindot ug makabusog sa atong panan-aw. 


f 
WAN SHIN AUG 


"WG 
HAY! 


| | 1999 indd 14 S 5/20 7:22:30 PM | | 


l-5-B-B “00m @ 


Pasignunot sa DepEd Order No. 74 nga nagmando sa paggamit na sa inahang dila (mother tongue) isip medyum 

sa pagtudlo diha sa publikong mga tulunghaan nga pagasugdan pag-implementar karong sunod tingbukas-sa-klase 

(Hunyo 2010), among gidalit kining maong serye. Sinulat ug bunga sa makuting pagtuon ni Atty. Cesar P. Kilaton, 

Jr., Tsirman, Dagang Foundation, Inc. ug Tagtukod nga sakop, Akademiyang Bisaya. Gisugdan sa Oktubre 7, 2009 

nga gula sa Bisaya Magazine 

Sa ikanapulog lima nga siglo, ang kultura sa nasod nahabuyo na usab sa mga Katsila ug mga Amerikano nga gani 

mingdumala sa nasod. Hinungdan, daghan sa mga langyawng pulong nahasambog sa lumadnong pinulongan. Pipila 

ka pulong Binisaya-Sinugbuanon nanaggikan niining mosunod nga mga tinubdan: 

bukog (Indonesia) - bukog - bone 

bhattara (Sanskrit) - bathala - god 

kapas (Javanes) - gapas - cotton 

buwat (Malayo) - buhat - do, pulo (Malayo) - pulo - island 

salamat (Arabigo) - salamat - thank, hakama (Arabigo) - hukom - judge 

biku (Tsina) - biko rice cake/lpudding, misua (Tsina) - miswa - rice noddles 

imperium (Latin) - imperyo - empire, infiernus (Latin) - impiyerno - hell 

martillo (Kinatsila) - martilyo - hammer, hormiga (Kinatsila) - hulmigas - ant 

natural (Iningles) - natural - natural, believe (Iningles) - belib - believe 

Ang piho nga pinulongan adunay duha ka matang sa litok o bungat sa mga pulong: ang binaba ug ang sinulat. Sa 
@ Iningles pa, spoken word ug written word. Sagad sa nahalakip sa spoken word ing mga pulong nga sub-standard 0 @ 

slang, kun sa Binisaya pa, dibarahanon. Sama sa pulong nga “usab” (again or also). Sa aphaeresis (laktong), kini 

mahimo nga “sab”. Apan sa dibarahanon nga paglitok, ang “sab” mahimo nga “sad”. “Magsusulat sad ko - I am 

also a writer.” Daghan pa nga mga pulong nga gipanglitok sa dibarahanon nga paagi, sama sa: “puwa” alang sa 

“pula”, “suwat” alang sa “sulat”, “ba'y” alang sa “balay”, “da'n” alang sa “dalan”, “ku'n” alang sa “kulon”, 

“tagai” alang sa “hatagi”, “kani” alang sa “kini”, “ani” alang sa “niani” o “niini”, ug daghan pa kaayo. Hinuon, 

adunay moingon nga kining maong mga pulong gitawag sa Iningles 0g variants. 

Ang paghingalan sa mga bahin sa pamulong (parts of speech) sa Binisaya-Sinugbuanon nga batadila nag-agad sa 

mga ngalan nga gigamit sa Iningles, bisan adunay mga bahin sa lumad nga batadila nga walay katumbas sa Iningles. 

Kini nahitabo sanglit walay nangahas pagkaplag og tukma nga mga ngalan. Sama sa Iningles, ang noun nagkahulogan 

0g name. Apan kon gamiton ang noun, kini nagkuto lamang sa grammar kun batadila. Dili kita mangutana sa ngalan 

pag-ingon: “What is your noun?” Ang tubag, dayag na lang, dili gayod: “My noun is Juan.” 


Ayaw pakyasa ang sunod nga Gula: Mga Bahin sa Pamulong (Parts of Speech) 
(Source: Bisaya Magazine. Mag-80 ka tuig nang nagtudlo sa pagmahal sa pagbasa, sa kahibalo, ug sa atong pagka 
Bisaya. ) 


MAWBOEE NY 


| | 1999 .indd 15 S 5/20 7:22:31 PM | | 


- . Bo HON 


NSAN N MORE 


Inisulat ni Ust.Marouf Baraguir Ali 
Da 'iyah @ Social Researcher 
Asst. Executive Director, Men Section, KPCCenter 


SO HADIS A IKASAPULO ENDO ISA 


11- Nakabpon kani ama ni Muhammad a si Al-Hasan a wata ni Ali a wata ni Abi Talib a apo nu nabi 
Muhammad (saw) a naliliyan silan duwa no Allah pidtalo nin : nakalangag ko ebpon kanu sinugo nu Allah 
(rasoolollah) a nanget salkanin so limo nando sagyahatra : (itagak nengka su enggagaysa a penduwaduwa 
kalon (pagalang alang kalon) sa siyaka angay kanu enggagaysa a dikalon penduwaduwa (dikalon pagalang 
alang) . 


Napanudtol ni Altirmizi endo si annasa-ie ..ya pidtalo ni Altirmizi na hadis a mapia nando usto. 


So nakuwa a pangagi nando guna guna kanu nan a hadis : 


1. So agama islam na dinin kaliniyan so pidtalo a kanduwaduwa ( kapagalang-alang ). 
2. So kadtakena no taw siya kanu galbek nin na so katagak nin kanu pidtalo a kanduwaduwa. 
3. So nabi Muhammad na inenggiyan sekanin nu Allah sa kaungangen ( mapuntok a bitiara ugayd na 


maulad I kauma nin ). 


:r GG 


Gnc-usmn PONTIN 
ba 


4 ka 


sf Y 


| | 1999 indd 16 Ki 5/20 7:22:34 PM | | 


SO KAMBETADAN NO BABAY SA ISLAM 


Ni Usta. Pahima Guiabal 


Da'iyah @ Cultural Field Worker, KPCCenter Women Section 


Uway, italos tano bon so bityala tano pantag kano 
kambetadan no babay sa Islam, niya manem so mga 
dayt-patot a zanggilan tano a manga babay: ya mayto 
na pantag sa kapagebok, siya sa dalpa na mga arab na 
iniganat den kano paganay pan a timpo na isa a manis 0 
babay i malendo i bokin upama bo ka katademan no so 
tudtulan kano Nabi Ayyoub (alayhis salam) na so kaluma 
nin na sangat a malendo i bokin. 


Kagina ka mayto na ya banya pinazanggilan salkitano a 
manga babay na so kasumpat sa bok sa ya mayto na so 
babay a mababa i bokin na sumpatan nin sa salakaw a bok 
asal bo a kalendo atawka malendo i kaylay lon no manga 
taw, na so niya na di inya paka ayon kano Agama Islam ka 
isa manem inya kazabapan a kapakawatan no taw kano 
Kadenan nin. Niya so Hadeeth a nakaukit kani Ibn Omar, 
pidtalo no Nabi Muhammad (SAS): ((Nakawatan den kano 
limo no Allah so babay a panumpat sa bok endo so babay 
a papedsumpat sa bok, so babay a panago sa tattoo endo 
so babay a papedtatto0)). So niya a Hadeeth na yalon 
nakapanudtol na sila Al-Bukharie endo Muslim. 


Di kena yanin ma'na i malat so kadteped no babay sa 
bok ka dala bon problema kano babay a tinebpedan sa 
bok asar a dili manem maka subra sa yamayto na iyawa 
den so langon no bok atawka maya kalbo sabap sa so 
kagkalbo no babay na inisapar o Nabi tano a Muhammad 
(SAS), niya manem so Hadeeth a nakaukit kani Qataadah, 
a nakaukit kani Ekrimah pidtalo nin: ((Inisapal no Nabi 
Muhammad (salla-Allaho Alayhi wasallam) kano babay i 
kalbuwan nin so ulo nin)). 


| | 1999 .indd 17 


Upama ka aden a nakineg tano a tudtol sa so isa kano 
manga kaluma no Nabi Muhammad (SAS) a mana si 
Maymounah na migkalbo, sa yalon kinataw na guna 
sekanin matay na ped a linumebeng lon na si Ibn Abbaas 
na lo ba natawan i migkalbo besen so kaluma no Nabi 
kano kina Hajj nin, na so niya na ya bityala lon no 
kadakelan kano manga Olama na upama ka migkalbo 
si Maymounah a kaluma no Nabi na exclusive den into 
salkanin. Namaingka manem ka yanin bo kapya i kalbo 
den so babay sa yanin upaman na mizakit atawka ka aden 
a sakit na ulo nin sa tuden i kapya nin na makagkalbo na 
dala den problema lon ka mapakay den a kalbo sekanin, 
sa siya tano den yuzad kano ayatan no Allah sa dalem a 
Qur-Aan: 

(119/129! ((4a9| 23th Lo Y| au ps ko SI Jad aag. 

Ya ma'na no niya kadtalo no Allah: ((A saben-sabenal a 
pizempad Nin salkano so nganin a iniharam Nin salkano, 
yatabya na so dili den kaiwasan sabap sa nisisita den 
gayd)). Pantag manem kano kabpangawa sa manga 
baraybon na manga lima, ay atawka siya den kano lawas 
endo so kapegkutiks na iza tano bo kano manga Olama 
tano a namaka sabot ka malendo inan a bityala di tano 
kaya-kaya ka kawagib tano sa kanilan i katuntayan tano 
so endaw i dayt a katuntayan sarta na silan ba i dayt-patot 
i pangingizan tano magizan i siya kano kabpaginetaw 
tano labi den siya kano kabpagagama tano ula-ula a 
masampay tano so kapulo a kambetadan tano a manga 
babay. 


Italos tano bo o miyog so Allah... 


MAY 2010 


INAL IN. 
5/2/10 7:22:36 PM | 


””“ “| C0 @ m-5-B8B8 "GE 


Ni Ust. Wahibie Tamama 
Da'iyah 8g Cultural Field Worker, KPCCenter 
1 E-mail: alwahibi@alnajat.com.kw 


NA 


SO MGA KAWAGIB A MAPANTE 
So Kawagib o Allaho Taala ko mga Manusiya 
I-Ya Kawagib o Allah pon ko Manusiya na 
So kapakay -isa isa salkanin a Allaho Taala 
Magizan siya kano kasimba lon,endo siya 
Kano kina pamaloy nin,endo kabpanawag 
Ko mga Ingalanin endo so mga Sipatin “ “ 
il 3g ale 8 Gilas AD asal... 
SB og paaa: mi GL Liga wal IA gali AI piwalio Ali paan Yi apol Los) JILs abi JU 
64 kaisi (” alt po ali. pay Blo saan yo 
So Manusiya Asar Maginugot ko Allaho 
@ Taala na mauyag skanin siya sa dunya @ 
Taman sa Akherat” sa Kauyag a Mapia, 
Ya Masla na so Kaludepin sa Surga,... 
So Kawagib o Duwa a Lukes ko mga Wata” 
1-Paratiyan Pagadatan so Duwa a Lukes, 
Indalayama sa Dili Pitasen,taman sa ikalimo silan, 
Tabangan silan ko Nisisita nilan,Magalaw ka ” 
Mapia gid i Tao a Makagaus ko Luksin Masla A limo Salkanin o ALLAHO TAALA “ 


Pagari ko Kano Agama a islam” pamakotin ka so mga Luks enka kano langon o Uket 
a ikagkapia a ginawa iran' yamasla na tatap ka rkiran so limo ”amay ka daden siran 
siya sa Dunya na Apas ka den i umgag,ka Kag... na Hapagenin ka siran sa 
Ampon endo limo “ Sadkay kg Luks e1 
Pakat o ga Luks 


Gre san PONTIN. 


4 ad H 


| | 1999 .indd 18 Koi 5/20 7:22:39 PM | | 


s-5- Wo 
b, 


N 
YUNG PANGKALUSUGAN 
| 


a 
a 


KE AA 


Ang Vitamin Cat Kiwifruit 


Ang Vitamin C ay isang water-soluble vitamin, at kilala rin sa tawag na L-ascorbic acid. Ang Vitamin C ay may malaking 
responsable sa kabuuang functions ng ating katawan. Papaano ito nangyayari? Ang bitaminang ito ay antioxidant na kanyang 
@ binibigyan ng proteksyon ang ating katawan mula sa mga free radicals, na maaring pagmulan ng heart disease at cancer. Ang Koi 
Vitamin C ay responsable sa pag-produce o pagbuo ng collagen. Ang Collagen ay isang protina na makikita sa mga dugtungan 

ng ating mga muscles at mga buto na siyang nagpapakapit ng maigi sa ating mga selula o cells. 

Ang Vitamin C ay tumutulong din sa ating immune system o depensa ng ating katawan sa lahat, lalu na sa mga dadapong 
mga sakit sa katawan at anupaman. Tumutulong din para madaling gumaling mula sa mga sugat, o pasa tulad ng scrapes at 
bruises. Ang Vitamin C ay tumutulong din sa ating mga gilagid o gums. Ang mga may kulang sa Vitamin C ay kadalasang may 
pangingitim at may pamamaga sa kanilang mga gums, at pagbibitak-bitak (panunuyo at pagsusugat) ng labi o kilala sa tawag 
na scurvy. Kaya kadalasang nagkakaroon ng pagdurugo ang mga gilagid at kadalasan ay panay ang pamamaga ng mga ito. 
Madaling magkasugat o magkapasa ang taong kulang ng importanteng bitaminang ito. 

Naging tanyag ang pagkatuklas dito noong naglayag ang British Navy na may dala-dalang mga lime juice para maiwasan ang 
scuryy noong 1795 na kadalasang sakit sa paglalayag bunga ng malamig na panahon at ibang kondiyon ng temperature sa laot. 
Ang pagsagawa at pagbubukod ng Ascorbic Acid naman ay natuklasan noong taong 1932 at naging tanyag at tuluyan nang 
naging produkto sa merkado noong 1934. 

Ang sobrang pagkonsumo ng bitaminang ito, ay walang masamang maidudulot dahil ito ay water-soluble na vitamins kaya 
ang maging sobra nito sa katawan ay mailalabas din naman sa pamamagitan ng pag-ihi. Ngunit may konting pagresulta sa 
pagbuo ng kidney stone at pagdudumi sa dahilan ito ay acid. Ang average na dapat makonsumo ng taong (“di naninigarilyo?) 
sa bawat araw ay 60 mg ng Vitamin C. Maaaring matatagpuan ito sa 34 cup na orange juice. Ngunit sa tao namang may bisyo 
ng paninigarilyo kinakailangan niya ng higit na maraming konsumo ng Vitamin C. 100 mg ang kinakailangan niyang i-take 
araw-araw. Makukuha ang Vitamin C sa mga citrus fruits tulad ng oranges, tangerines, at grapefruits. Makakuha din naman 
sa benipisyo ng bitaminang ito mula sa mga kamatis, peppers, broccoli, at kahit pa sa patatas. Kaya maituturing na napakainam 
ang bitaminang ito sa kaninuman na siyang isa sa pangunahing pang-araw-araw na proteksyon ng ating katawan laban sa 
sakit. 


Mm Ang Vitamin C ng KIWIFRUIT 
Ang Kiwifriut ay tulad ding prutas na berry na mas masustansya kaysa sa ibang mga prutas, at higit na nagbibigay ng mas higit 
ng nutrisyon sa katawan. Ang Kiwi ay may higit sa katumbas ng Vitamin C kaysa sa mga prutas na pinapakita sa image. 


Source: http://en.wikipedia.org k4 www.dxn2u.com Pi | 
"00 b oc 
Research by: Bro. “Abdullah” Junior Pempe Poy iy Nbp UV, 


4Lemons 17 Apples. 2@ranges 8 Bananas 


MAY 2010 


PAG-USARAN PO nang 


| | 1999 indd 19 S 5/20 7:22:42 PM | | 


l- C00” o MG | 


UPANG TAYO'Y MAGTAWANAN 


(Kung natawa ka na noon, tawa na ulit ngayon...) 


Waiter: May I take your order 
Ma'am? 
Dionesia: a, soup, soup... 


mr :(nangalabit) hon cge na! Waiter: Is it chicken soup, vegetable 
mrs : ano ka ba bumabagyo! soup, or chinese soup? 
mr : kaya nga, ayaw mo nun malamig? Dionesia: soup drenks... 


mrs : hindi kana nahihiya! ang daming tao dito sa evacuation center. 


Pedro: bro, parang nakalimutan mo na yata ang utang mo sa akin na 15 dinars? 
Juan: hindi naman bro, pero bigyan mo pa ako ng konting panahon at makakalimutan ko na rin yon! 


pare 1 : pare bat hanggang ngayon wala ka pang syota, wala ka pa bang napupusoan? 


a 
I PI Ea " 
KJ 4 ff 
Computer Coursesi 


Para Sa Beginners “Hd 


Magpa-reserve Na, Vi 


e-mail: jorgetragua@yahoo.com 


Ni Issa Mohammad Tragua 
http://jokesko.blogspot.com 


pn 


Flexible 
LIMITED SLOTS only Schedule 


COMPUTER PROFESSIONAL 

FESSIONAL "(MGA KABAYAN! 
si ! Z Isulong ang iyong kaalaman. 
prang Flexible Group Schedule Kabalikat mo ang ICSA CITC 

pa Ms Word Schedule @ Office Management || sa pagtupad ng iyong mga [] Ce S A 

[e3] Ms Excel @ Hardware pangarap at pagtahak ng 

landas sa mas magandang 
@ Ms Power Point kinabukasan. Mag-aral ng 2 2 d (6 ] E ( 1 
F t 

z2 Scanning 8 Printing Bia Nadlng Bahagi ng ICSA at (G (D (D [/ 8 6 2 I) 
Uto Tiyak na Makakamit Ang 

@ Graphic Designing Inyong Pangarap! Tawag lang 99302850 


a Program Installation  |@ Web Designing pokay Mark at Kathy 
info@icsa.us / www.icsa.us 


| ([F S A INTERNATIONAL INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE 8: ADMINISTRATION 
Ang Unang Filipinong Akademiya Ng Computer Sa Kuwait 


LEWET ENE 


Ms. Kathy 


@ PC Networking 


Windows XP , Internet 


| 1999 indd 20 @ 5/20 7:22:43 PM | 


al: 


a 


o sa Telepono 


r 


C 


1999 .indd 21 


EMERGENCY: 112, 1844777 

CIVIL ID INFO: 1889988 

FIRE BRIGADE: 100, 105 

TRAFFIC VIOLATIONS: 198 

AMBULANCE: 

Central 24722000, Emergency 24765616, 
Adan 23940660, 23941455: Amiri 22422366: 
Dai'ya 22510854, Dasman 224197835, Fahaheel 
23919089, Faiha'a 22553779, Farwaniya 
24883000, 24725149: Jahra 24575448, 
Mubarak Al-Kabir 25311437: Nuwaisib 
23950114, Sabah 24815000, Salmiya 25739011, 
Shuaiba 23261927 

HOSPITALS: 

Amiri Casualty 22450005, Al-Sabah 24812000, 
24815000: Mubarak Al-Kabir 25312700 to 

9, Farwaniya 24883000, 24888000, Adan 
23940600, Ibn Sina 24840300, Al-Razi 
24846000, Al-Jahra 24575300, Maternity 
24848067, Allergy 24849252, Blood Bank 
25336538, Burns Centre 24840300, Cancer 
Control Centre 24849100, Chest Deseases 
24838990, 24849400, Drug Control 24837245, 
Infectious Diseases 24870351, Islamic 
Medicine Centre 24849000, Military 24729911, 
Opthalmology 24840300, Psychiatric Centre 
24843900, Sulaibikhat Orthopedic 24874240 
PRIVATE HOSPITALS: 

Ahmadi 23985174: Mowasat 25711533: Dar Al 
Shifa 22423151, Salam 22533177, 25333254, 
British Medical Centre 23713100: Royal Hayat 
Hospital 25360000, 25360536 

PRIVATE CLINICS: 

International Clinic 25745111: Kuwait Clinic 
25739277: Maidan 22450001 

POLICE STATIONS: 

Abu Halifa 23717656, Ahmadi 23980304, 
Bayan 25387762, Dasma 22531917, Fahaheel 
23912959, Hawalli 22641116, Jabriya 
253158353, Jleeb Shoyoukh 24311234, Kaifan 
24832839, Qadsiya 22574386, Qurain 
25423772, Sabah Al Salem 25517229, Salhiya 
22427157, Salmiya 25726950, Sharq 224424606, 
Shuwaikh 24813726, Surra 25312220, Wafra 
23810412 ,Waha 24557902 

IMMIGRATION DEPARTMENT: 

Farwaniya 24341770, Hawalli 25712637, 
25712635: Jahra 24555600, Ahmadi 

23986761 ,:Mubarak Al-Kabir 25415071 
EMBASSY: 

Phil. Embassy- Jabriya, Kuwait 25329316, 
25329317, 25329318, OWWA/POLO 25346507, 
25346508 

ISLAM PRESENTATION COMMITTEE (IPC): 
Al-Mullah Saleh Kuwait 22444117, Salwa 
25637900, Sharq 22418934, 22418917, 
Al-Rawda 22511301, 66944422, Salmiya 
25733263, 66944422, Farwaniya-Kheitan 
247356206, 99285459, Al-Manggaf 23723002, 
99256165: Al-Jahra 24558830, 97509063: 
Aware Center 25335260, 25335280, 

TIES Center 25231015, 25231016, 97798222 


Sa in-Sapin 


Ang pagkain na Sapin-Sapin ay nagmula sa probinsya 
ng Abra, sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Tinawag itong 
sapin-sapin dahil sa iba't ibang bahagi na mayroon ito na 
may iba't ibang kulay. Ito ay isa sa mga paboritong kakanin 
ng mga Pilipino. 

Mga Sangkap: 

1 /: tasa ng malagkit o galapong 

J tasa ng rice galapong 

2 tasa ng puting asukal 

3 tasa ng ube 

4 tasang gata ng niyog 

2 lata ng kondensada 

food coloring 

ginayat na niyog 

Proceso: 

Sa paggawa ng sapin-sapin, una, pagsama-samahin ang 
mga sangkap maliban sa ube, ginayat na niyog at food 
color. Pagkatapos ay hatiin ito sa tatlo. Ang unang bahagi 
ay haluan ng ube at lagyan ng food color na kulay ube 
upang mas lumabas ang kulay nito. Sa ikalawang bahagi 
naman, ihalo ang pula ng itlog. Ang ikatlong bahagi naman 
ay hayaan nalang manatili sa kulay puti. 

Pahiran ng konting matika ang kawali, pagkatapos ay 
lagyan ng dahon ng saging, pahiran din ito ng konting 
mantika. Ilagay ang unang bahagi ng pinaghalo-halong 
sangkap ng pantay pantay sa bawat gilid. I-steam ito ng 
mga taltumpung minuto hanggang sa maluto ito. Pagluto 
na ito, ilagay naman ang ikalawang bahagi at lutuin muli 
sa loob ng tatlumpung minuto. Ganoon din ang gawin sa 
ikatlong bahagi. 

Habang naghihintay na maluto, i-prito ang ginayat na 
niyog hanggang ito ay maging kulay brown at maging 
latik at ilagay sa ibabaw ng nalutong sapin sapin. Hayaan 
munang lumamig bago ito hiwain. 


MAY 20 


PAG-USARIN PO Nang 


5/2/10 7:22:45 PM | | 


Ang Pamanang kuwaili 


“Tuwing Umaga” 


Ipinakikita ang pamumuhay ng mga Kuwaiti noon tuwing pagsikat ng araw. 
Makikita ang isang karpintero, ang tagapagsalok ng tubig, ang nakapilang mga 
tao sa panaderya, at ang babaeng nagbebenta ng Bajilla (horse beans) na naka- 
upo katabi ng kanyang palayok malapit sa minarete ng moske. 


Ipininta ni Ayoub Hussein AI-Ayoub, isang kilalang pintor sa bansang Kuwait. 
Mula sa aklat na pinamagatang The Kuwaiti Heritage. 


1999 .indd 22 5/2/10 7:22:48 PM 


